છપાપી પ્રસીદ્ધ કરતાર્‌, 
કારભારી કાકા લખમણુ તથા 
ગણપતરામ અભેરામ ભટ. 


આવૃત્તિ પહેલી, 
પ્રત ૧૦૦૦, 


૨ચતાર્‌.* 
અ ભેંટ ગણપતરામ અભેરામ તથા ફે 
રઝ કા.ચુનીલાલ મનસુખરામ કડ્લાલ નિવાસી 4૯ 
_ અસદાવાહ--“વિજ્યપ્રવસેક” પ્રેસ, 
સવત ૧૪૫૧-૫૨, મ ર ૧૮૪૫. 
રાણે. કમિ આના. 





"૧. "૨.૪ "૧૨..૪ "૨.7 "..* "સ.૪ ૨.૪ ૨.૪ "૫. પ. ૨. ર.# 


શુભ ભવતુ ડહ્યાણુ'મસ્ઉુ* 


અર્પણુ પત્રીકા. 


ફેઝ્ક્્ફેવન્કકનનય 


સ. ૨1. રા. નિતીન. પીર્‌ ઇમામસા ખાવાની ગાદીના સુજવરે 
કા[કા. કર્મસી નથુ કાકા લી. આપને નમૃ સેવક નીચે સહી 
કરનારની નમૃતા પૂર્વક વિન'તી કરવાની કે મે' મારી અલપ- " 
મતીથી પીર્‌ ઉમામસા બાવાનું વણુન ને પીરાણાતું વ- 
્ણુન બનાવ્યું છે તે આગળ ઉપર આસા છે કે 
આમાં આતા પછીની આજૃતીમાં વધારે કરી 
સકીસ માટે આ લધુ પુસ્તક આપના ધર્મી- 
એતે તથા ખીન્ન સજ્જતાોને માટે આ 
પ્રગટ કરીને છપાવ્યુ' છે તેમાં ભૂલ 
ચુકતી માફી માગુ છુ'તે: આપ 
* મહેરબાની કરી આ પુસ્તક 

સ્વીકારી લેશે. 


ગણુપતરામ અભેરામ ભટ. 
ગીરશ્મથાની નિશાળમાં પે, આમ * 


આ ક જ પ ર સ ક ક 


ર 
ર 
ર 


કે દ ન 


૬2૮ 
શ્રી. 


પીરાણા નગરે. 
પીર ઇમામસાનું વણેન. 


ઉત્પત્તી. 


હિ'દ્સ્તાન માંહેના પ'ન્નબ દેશતી સરહદ ઉપર્‌ સુલતાન શ- 
હેર્માં શહેરથી ખહાર્‌ ધામ કબીર દીનખાવાતું ધામ ધણું જેવા 
લાયક છે તે ડબીર્‌ દીનખાવાતે પ્ન્નમાં ૧૭ દીકરા તથા એફ 
પુત્રી હતી. હવે કબીર્‌ દીનબાવા ગુજરી ગયા યારે એમની પાસે 
૧૧ દીકરા હતા' ને સત્તરમા (સર્વથી નાના) પીર ૪મામસાં બાવા 
પાસે નહી હતા. કબીર દીનખાવામાં પીરધનેો અશ ધણે ભાગૅ 
રહેલો હતો તે પીરાધ્તો અશ થોડે ધણો પીર ઇંમામખાવાને 
આપ્યો. હવે પીર્‌ કબીર દીતખાવા ગુજયોા ત્યારે તેમને! જ્યારે 
જતાતે। યાર કવી ત્યારે ગુરૂ ઈમામસા બાવા આવી પહોચ્યા તે 
ગામના સકળ મોટા મોટા લોકો આવી મળેલા હતા. તે વખતે 
ગુરૂ ઇમામુદીન :આવાએ જનાનાની કફન ઉચી કરી પોતે પીતા- 
ની પાસે પાંતી માગી. આ ન્નેઇ સકળ જનો વિસ્મય પામી કહ્યુ' 
કે ગુરૂ ઔપના પીતા ગુજરી ગયેલા તે હવે તમતે ક'૪ પણુ 


(૬ )» 


ઉત્તર આપી શકરો માટે આપ આવી રીતે ગાંડાં કાહે તે કઇ સાર 
નહીં. હુવે પીર ઈમામસા બાવા ડ'ઇ ગાંડાઇમાં પોતાનો ભાગ 
માગતા નહોતા. પોતે કઇ માલ મીલ્કતમાં ભાગ માગતા નહોતા 
પણુ ક'૪ પીરાધઇ માગતા હતા. તેજ વખતે સર્વ ખેઠેલા સજ્જને 
 દૈખતાં કખીર્‌ દીનબાવાએ પીર પ્મામસા બાવાતે જતાતામાંથી 
ગક તસખીર્‌ કાઢીને આપી પણુ તેમાં તો જુલ બ'ગી (નમડું) 
કરવાનીજ પણુ પીરાર્ધનાો અ'શ એમાં મળ્યો નહી તેથી ખી- 
જીવાર માગવાની આસ'કા રહી પછી ખીજી વખતે જનાતામાંથી 
હાથ કાઢીને પોતાના મુખમાંથી સાકરનો કાંકરો કાઢીને આપ્યો 
તે પોતે તરતજ ગૃહણુ કરીને આરોગી ગયા ત્યારથી તેમને પી- 
, રાઇ પૂરેપૂરી મળી યાર્‌ પછી તેમને પોતાના રીવાજ ઝુજબ 
દફન કરીને ચાલીસા પોતાના ભાઇ સર્વે મળીને સારી રીતે કરીને 
પોતાના ભાઇની ર્‌ન્‍્ન લઇ મુસાફરી અર્થે તીકળ્યા* પથમ સીંધ, 
કચ્છ, સોરઠ, વગેરે દેશ ફેરીને દીલ્લીમાં પધાયા આ પ્રમાણે 
સર્વ હીંદુસ્તાનમાં સર્વ સુલકમાં મુસાફરી કરી પોતાને પડછે બ- 
તાવ્યો તે બાખત થોડી હકીકત કવીતારૂપે હું વાંચી સ'ભળાવું છું 
તે આપ સકળ સન્‍્જતોા ધ્યાન દઇ સાંભળો મે મારી અલ્પ 
મતિથી પીર ઇમામસા બાવાતું થોડું વણુંન રૂપે તથા થોડી હ- 
છીકત કવિતા રૂપે બનાવેલી છે તે ધ્યાન દઈ વાંચે! તે થયેલી 
ભૂલોની માફી માચુછું. 
લીમ આ. ન. સે, ગ, અ. શટ? 


ક. - સ. હીરક .- - 
કિ. ન ક ન્યઝરનાઝ-5"૦૯ 


72૮ 


શ્રી ?. 
પીરાણા ધામે પીરઈમામનું વર્ણન. 


રાગ કહ્યાણ સ્વતી? 


પીર્‌ ઇમામની વિન'તી હું કર્‌ વાણી બળ થકી મનડુ મહીં ધરૂં ટેક. 
સુભ મતી આપો દીન નાણીનતે વર્ણુન કરું આવાર, 

સકલ સ્તેહીઓ આપ સુણજ્ેે પ્રીત ધરી અપાર. પીર્‌ (૧) 
પીર અને પીરાણા કેર કયું માંહી વણુન, 

સકલ સજ્જતો સુણુજો તમે ધરીઅતી ઉમ'ગ. પીર. (૨) 
સ'વત ઓગણીના સકે એકાવનની સાલ, ' ' કે 


બનાવ્યુ મે રૂડી રીતે અલ્પમતીથી હાલ. પીર (૩) 
ભૂલ ચુકની મારી માગું નવજાણું હું પીગળ, 
સહાયસનાભાઈ કેરી લઇને બનાવ્યુ' નિમળ. પીર. (૪) 


સુભ મતિ આપો દુઃખ સઉ કાપો રાખે ચરણુની પાસ, 
જેસી કેરો પુત્ર કહાવું પુર્જો મતની આસ. પીર. (૫) 





(૮) 


સીખરણી છદ. 
વદ્‌ છું હું પ્રીતે ગુણુ રૂડા છે ગુરૂ તષ્યા, 
નમે છે સૌ આવી ૬૨ દીસેથી જન ધણા; 
કરો રક્ષા મારી વિન'તી મારી ઉર ધરજે, * 
ચયેલી જે ખામી પ્રભુજી તમે માફ કરજે. 
નશનણું હું કાંઈ પીગળ કેરા પાઠરે, 
ખનાગ્યુ' પ્રીતેધી અલ્પમતીથી નાથરૅે. 





રાગ બનઝારે, 


પીર ઇમામસા બલણારી હું નમન ડરૂછું આવી, ટેક, 
ઉત્તરમાં છેજ પ'ન્નબ એ દેશ ધણો વિખ્યાત. 

પધાર્યા ત્યાંથી આપ પીર્‌ ઇમામસા બલહારી. । ૧।। 
આવ્યા પથમ દીલ્લી માંહે યાં ખીજરયૉ પાદ્સાણે, 

તે ત્યાંમળીઆ તતકાળે પીર "મામસા બલહારી. 1૨ 
આપ આવ્યા ધરે વીવેકે રહા મતમાં ધરીને. રેક. 
આવ્યા ચાદ ખારમાં દેખે પીર ઇમામસા. : ॥1૩॥ 
નોકર છે આપને એક નામે ગુણુવ'ત હાજર ખેક, 

તે તો રહા ધરી વીવેક પીર ઇમામસા બલહારી. ॥ ૪ ॥ 
બાદશાહ ખોઇયા નીર્વાણુ હું કહુછું. દીલથી જૌણુ, 
 દૈેસયરા કડું પરમાણુ પીર પમામસાં બલહારી. ॥૫॥ 





(. ર 9 

જાગ નારાચછદ૬, 
તે દેશથી નીકળી તમે પ'ધે સુખેથી પધારીઆ, 
રસ્તે સુખેષી ચાલીને અમદાદ સેહેરન્ટ આવીઆ. વ્‌ 
મુકામ ચઆવીતે કર્યો પાદશાહ તણી હજુરમાં, 
અહુમદસાથ ર્‌ડ નામ છે તે વખત છે ભરપૃર્માં., ર 
તે વખત તજવીન્નેકરી તે। ફકીર વેશે આપ છે, 
પછી નમ્ન અમત્રણુ કરીને ખેઠા યાં નિશ્વાસન્ને. 3 
કેટલીક વાત વીવેકથી કરી સમાગમ થાંતે। કર્યો, 
જમવા પધારે આપ ઉદે રસોધતો મહીમા ધર્યો. ૪ 
આસન ધરી ખેસાડીઆ ધરી ઉલટને વિવેકથી, 


જળ પાત્ર આપ્યુંને વળી થાળ ધરી ઉમેદથી. પ 
ભીક્ષા ધરી તે થાળમાં આશ્ચર્ય દીઠુ' એટલે, 
છે ભક્ષ મહો ખીલીતણુ દેખીઉ નજરે તેટલે, હ 


અરે આહાર આવે કેમ થસે છે નિયમ મારે તેતણે।, 
રૂમાલ ઢાંકયેો' તે પરે વિચાર ઉપન્યોઃ ધણો. ': -૭ 
પછી મત્ર સય બળે ડરી અ'જલી છાંટી જળભરી, 


તે થાળ કેરી મધ્યથી ખીલ્લી તણી હાર્‌ કરી. ૮ 
ઇશ્વર પ્રતાપે મ'્ર આપે વિવેક રૂડો થાપીયે।, 
બાદશાહ તણી હુજીરમાં પ્રયક્ષ પડછે આપીયે!. હ 


જન સરવ જેઇ વિસ્મય થયા ખાદશાહ રૂડી રીતથી, 
કરાઈ મોઢા કણુ મુજ દારૈ આવ્યા તિરખીને જોયા પ્રીતથી૧ ૦ 
ધન ભાગ્ય મારાં આજતો મતમાંહી એવું ધારીઉ, » 
સું આપુ' એમને આ વખતે નિશ્રે મતમાં વાપીઉ, ૧૧ 


(1૧૦) 


સીરપાવ લાયક તેતણેો પુત્રી હું આપું મુજતણી, _ 
અતી રૂપતે ગુણીજન વળી અતી ખુદ્દેશાળી છે ધણી.૧૨ 
રાહુરેા* 
ખુદ્ધિશાળી દીકરી, પરણાવી ગુર્‌ સાથ; 
પરણ્યા ચુરૂ વિવેકથી, ધર્‌ ધર મંગળ ગાય. 





ભુજંગીછ'દ* 
સુગ સજ્જતા હૈતથી એક ચિતે, 
રચ્યો છ'દ મે તો કરીને વિવેકે; 
પીરાણા તણું તો રૂડુ ધામ છાને, 
રૂડા ગોર પમામસા ત્યાં ખીર્‌ાજે. જૃ 
આવ્યા સ'વતે ચૈદસેને પચાસે, 
, .નથી ધાન્ય- પાડયાં જગત સૈ નિરાસે; 
આપી ધારણા સરવતે આવી આજે, 
રૂડા ગોર ₹ઇ!મમસા લાં ખીરાજે. ર્‌ 
કર્યી કેપ ઇદ્દે ન વરરયો! લગારે, 
ઘણે હરો ધારી ચડયા આપવારે; 
દુખી લોકકેરાં ટળ્યાં દુખ આજે, _ 
રૂડા ગોર ઇમામસા થાં બીરાજે. . ૩ 
ગુરૂજી પધાયા ગીરમંથા મુકામે, 
અતિમેધ ૨ૃદ્ી પડી સર્વ ઠામેઃ 


( ૨૨» 


. રેલા પ'ચરાતી સહું સુખ કાજે, 
ડા ગોર ઇમામસા લાં ખીરાન્ટે. 
થઇ મેધ રછી કરે મન વિચારે, 
સહુ સજ્જનો લાં ગયા છે સવારે; 
“રૂડા સાગરે યાં મહા નીરગાજે, 
રૂડા ગોર ઈમામશા યાં ખીરાને. 
આવ્યા મેધ ખાર પડયા મનમૃૂઝી, 
ડયાં પૂર્‌ નદીયો પડી તેજ સૂકી; 
ક્ષમા માગવાને ગયા સર્વ કાન્સ, 
રૂડા ગોર પ્મામશ્ા લાં ખીરાજે. 
ગયા ભાગોળે સજન સહ મળીને, 
રહ્યું નીર યાં ચો! દીશાયે ક્ૂરીને; 
જવાતું નથી પીર્‌ દર્રાન કાન, 
રૂડા ગોર્‌ ઇમામશા યાં ખીરાને. 
દળી દુખને ખાંધવા ધાર્યું ધામ, 


પડયે! તીર ત્યાં જઇ કર્યોછે મુકામ; 


અતી ઝાડને શખ્દ ગ'ભીર્‌ ગાન, 
રૂડા ગોર ઇમામશા યાં ખીરાને. 
કપા ધારી મનમાંરડું ધામ કીધું, 
સહું ન્નતનાને અભય દાન દીધું; 
અમર કિવિ દેશે! વિદેશમાં ગાજે, 
રૂડા. ગોર ₹મામશા ત્યાં ખીરાને. 
રૂડી સોભે કારીગરો કેરી રમતો, 


હ 


( ૧૨ ») 


સોભા છે ધણી સ્વચ્છતા ને સુંદરતા; 
અતિ ઓપતા કાચ ભીતે જડયા ને, 
ર્‌ડા ગોર ઈમામશા ત્યાં ખીરાજે 
વળી તે તણી કિર્તી કાણે વધારી, 
માંહી વસતા સેયદ્દો બહુ ભારી; 

રૂડુ સાસ્ત્ર નનણે પોતા ધર્મ કાને, 
રૂડા ગોર ઇમામશા ત્યાં ખીરાન્ન્ે. 


બળે જ્યોત રૂડી ચ% સરખી અખ'ડ, 


કરે માનતાઓ અતિ ભરતખડ; 
“ાવ્યા સળ્જનો પીર્‌ દરસન ડાજે, 
રૂડા ગોર ધમામરા ત્યાં ખીરાજે, * 
ધોરી ધામ બાંધી વડી ગાદી સ્થાપી, 
ધવા વસ્ત્ર ભગવાં તેતે ગાદી આપી, 
રૂડો ઓગણીસે એકાવન આજે, 

રૂડા ગેર .છમામશા ત્યાં ખીરાજે. 
કાકા કર્મસી ગાદીએ છે દયાળુ; 

વડા કારભારી કરે કારભાર, 

ગયા સજ્જને ત્યાં રૂડે દીન આજે, 
રૂડા ગાર ધમામશા ત્યાં ખીરાને. 

નમે પીર પાસે પડી સવ વાંકા, * 
વડા કારભારી છે લદ્દમન કાકા; 

વળી ન્નેડમાં રામા કાકા ખીર્‌ાજે, 

રૂડા ગાર ઈમામસા ત્યાં બીરાજે. 


૧૦ 


૧૧ 


૧૩ 


૧૪ 


૧૫ 


( ૧3 ) 


નીતિ તેમની તો ધણી છેજ ભલી, 
“નામે ગુણુસાગર નજર્‌અલી; 


માંહી આવી બેડા હસનઅલી આજને, 


રૂડા ગાર પ્રમામસા થયાં ખીરાને. 
ધષ્‌ા કારભારી થઇ ત્યાં રહ્યા છે, 


કરી વસ્ર ભગવાં સેવક જન થયા છે; 


નથી નામ કોઇનું ધરાવેલ આજે, 
રૂડા ગોર ઈમામસા ત્યાં ખીરાન્ટે. 
મકાનો અહેોનીશ કેવાં બને છે, 


અન્નણ્યા મનુષ્યો વીસામે। ડરે છે; 


મકાનાોપરે ચ'દ્ર જ્યોતી પ્રકાશે, 
રૂડા ગોર ઇમામસા ત્યાં ખીરાને. 
સહુ ધમનાતે કરે ખાધ ખાસો, 
રહૈ લોક સર્વે તહાં રાત વાસે; 
આવે, છે સદાશૃત લેવાને કાજે, 
ર્‌ડા ગોર ઇમામસા ત્યાં બીરાજે. 


પુરયો કોડ સજ્જનો તણા મન ધાયી, 
સોભે કાચ ગોળા ને તખ્તા ર્‌પાળા; 


ઓઢી છે રૂડી ચાદરી દીન આજે, 
રૂડા ગોર ઈમામસા ત્યાં ખીરાને. 
સહું સાથ કેરાં તમે દુખ હરન, 
તમે સજ્જનો વિનતી ઉર ધરજો; 
પટે -પાઠ આ તેજ વૈકૃઠે પાસે, 


પે 


૧૮ 


૧૯ 


( ૧૪) 


રચ્યા છે રૂડા છદ ગણુપતરામે?ઃ?ઃ 23૧ 


શાલીની વૃત, 
વિન'તી તો! સાંભળો નસ્ર મારી, 
અલ્પજ ખુદ્ધીથી ડહ્યું મેજ ધારી; 
આ રૈોભાનો તે નથી કાંઇ પાર, 
થોડી ડુપે આણીયેો! સર્વ પાર. 
અહીંના શત્રને તમે નાથ હરન્ને, 
ગાદી અવીચળ રહે પ્રભુ તેમ કરજ્ને; 
આ વખતે છે સૈ। સભાનો સમાજ, 
ગાદીને છે મારો આશીર્વાદ. 
આસા મુન્ટને આનન્‍્# એવી પડે છે, 
ગાદી પાસે આવી મનડું ઠરે છે. 





૩૦૪ઝઞ# 

શોભા હવે કહું હું રોન્ન તણી, * 
મણા નથી કાંઇ છે ખુખી ધણી; % 

ચેોડતી ખુખી છે ખુલ્લી ધણી, 

જડ્યા છે આરસ સજ્જડ કરી. . 

કખરતો સુકામ ખનાવ્યો છે ખૂખ,' 

ધન્ય કરનાર રૂપ અતુપ; . 
હિંદુ દેવળ તણી છે રચના સહુ, * 


(૨૧૫) 


દેરા સરખુ ખાંધીઉ' છે બહુ. 

' તેની મધ્યો મધ્ય મેલી ન્નળીઓ, 
વળી ચો દીસે શોભે બારીઓ; 
ષથમ પેસતાં ધુમટની માંહે, 
'જડયાં મણી રત્ન સહુ તાંહે. 

' સ્તભજ મેલ્યા ચારતે ધુમટ તણા, 
કાચજ જડયા ખ્‌બ નથી કઇ મણુ; 
લીલાને પીળા રાતા છે કાચ, 
નાના ને મો।ટા દીસે છે આન. 
માંહી ચારે તર્ફ્‌ ખુલ્લો છે માગ, 
દર્શન ડરી ફેરા ફેરવા કાજ; 
કબર તેની માહે ઓલીયા તણી, 
સે।નેરી છે સેજ બ્નેવાતણી. 
કમાડાં છે સવ ચાંદી તણાં, 
રયાની છેં વસ્ત કબર તણું; 
બાંધ્યા બ'ધીવાન ત્યાં છટશે, 
સાંકળ લોઢાની બેડી ટૂટશે. 

મન કામતા સિદ સોનીથશે, 
પાપીનું પાપ પલ્લે થરો; 

ચેકની વચ્ચે કબર છે એક; 
નામે હાજર બેગ પૂરે છે તે રેક. 
નથી ખામી તે માંહી લગાર, 
ર્ડા ઝ'ડૉ સોભે છે અપાર; 


(૨૬) 
ધનન ઓપતી ર્‌ડી ઝ'ડાપરે, ક 
એઠંક દેખી મારૂં મનડું ઠરે. 
ગોમતી રૂડી છે સોભા ધી, 
નીરખી નને જો જપ તેની ભભ; 
જનોઇ રૂદ્રાહ્વ ધણી ઉતરી, 
ચયા ત્યાં ધણા શીષ્ય ભાવે કરી. 
આવે દર્શન દુરથી સનજ૪ન ધણા, 
ધણી છે ખુબી નથી ફ'ઈ મણા; 


લબાસ: 40૪:09603%234:5૬5% 


લાવણી રેપની રચના ધન્ય ધન્ય ભદ્રકાળી ર્‌ાહુ, 

ધન્ય ધન્ય પીરાષ્ણુ ગામ ત્યાંતો પીર વસે ઇમામ 
રૂડાં કરે છે તે કામ સવ જન કેરાં, 
ઉત્તર દીશામાં છે દાર આગે ચેક રડે! નીરપ્રાર; 
આરસ ડયા.ત્યાં અપાર નજ૪રૅ જને ન્ને, 

* વાંતો કબર છે એક નામ મોટુ થાજર ખેગ. 
ખેડી ટુટે છે યાં નેટ જાએ નિરધારી,. 
રગ મ'ડપમાં ચાલ્યા કાચ ધણેરા ત્યાં ધાલ્યા. 
સુ'દરદીસે છે કમાડમાં ચાંદી કેરાં. 
દેવલ દીસે ગોળાકાર ઉપર કળસ છે ચાર, 
સોના તણા છે નીરધાર ઉચુ નીહાળે; 
રૃરામહી પ્રીતે પ્રેઠા સન્‍્સુખ ગુરૂજી સાં ખેડા, 
પાસે પુત્ર દારા દીઠા નીચુ નીહાળી જાએ. 


( ૬૭ ) 


“910 તખ્ત લાં અપાર સેના છત્ર દીસે ચાર, 
[રૂપા છત્રનો અ'બાર મે નજરે જયો; 
છુતો પ્રીતે લાગું પાય દર્શનથી દુઃખ ન્નય, 
નાના મોટા ગણુ ગાય ગુરૂજી કેરા. 





રાગ ડ'ડી, 

સાંજે આરતી ઉતારૈં' કરી ભાવે, 
મળી ર્ઞોબક જન ગઝ્ુણુ ચુરૂના ગાવે; 
પુષ્પ થાળથી ગુરુજીને વધાવે, 

દરશન કાજ સરવ સજન તાંહી આવે. 
નોબત ધડીને તુરદ તણે! આવાજે, 
શબ્દ તે તણુ। ગગનમાંહી ગાન્ટે; 
સડલને દીતે ચોધડીઆં બહુ' વાજે, 
સૈયદ સાથ: "નીત પઢે છે તીમાજે. 
ધણી, કબરો દીસે. છે રાનનમોહે, જ ક 
તારો ભવથી મુતે ઝાલો મારી ખાંહે, 
ચદન્‍્યોતી સમ દીશે છે દીવે। એક, 

' કરી ર્‌ાખીયો અતી રૂડે! વીવેક. 

ર્ચનો રન્ન તણી ન્નેઈ રડી રીતે, 
ગયો ભ'ડાર્‌ નનેવા ધરી. મન પ્રીતે; 
ખેઠેક બગલા ધણુરા માળ છાજે, 
ખેકકર્માહી, કાકા કર્મસી બારાજે. 


( ૧૮ ) 
સર્વ સાયને અતીસે સુખ દીધું, 
મુકો ચકલીને ઉપકારી કામ કીધું; 
હોજને જુવાશા લાં ધણેરા દીસે, 
પસપક્ષી સકલ સુખથી ૦૪ળ પીસે. 
સવે રશેવકજન મુખથી એમ કેહેન્ને, 
છવે। જુગમાં ગાદી અવીચળ રૅેણેન્ને. » 





કાગ હરીગીત છ'દમઃ. 


#નદેસીને પરદેસી સર્વ હૈતથો ત્યાં આવતા, 

આખાવીને ર્‌ડા ધામમાં સુરૂજને સીસ નમાવતા; 

પછી પાસ ગાદીની જઇ પ્રીતેથી પાયે લાગતા, 
સણી બોધ રડો ધમનો ગુરૂજને સીશ નમાવતા, 
કાકા અને પ્રધાન રૂડા ષથમ ગાદીપર હતા. 

' નવ ન્નણુ' હું- ફઝ નામ નઇ ગુરૂજને સીસ નમાવતા, 
ગાદી પતીછે શ્યામજી ગાદી પરે ખીરાજતા, 

પેથા કાકા નથુ મળી ગુરૂજીને સીસ નમાવતા. 
બીરાજે કાકા કર્મસી સન્‍જનોને સુખઅતી આપતા. 
કરે ભક્તિ રૂડી રીતથી ગુરૂજને સીસ નમાવતા;ુ 
નિતી ચુણુ તણા ભ'ડારછે સહું ધર્મતે બાધ આપતા, 
કરે સેવા તે નિસદીન ત્યાં ગુરૂજીને સીસ નમાવતા. 
સખ આપી ઉનળ મકીને જનસકળ દીલખુશી થતા, 
જળપાન પ્રીતેથી ફરી ગુરૂને સીસ નમાવંતા; 


( ૧૯ » 


જમ અને વળી કચ્છથી ન્નત્રાએ સોકો આવતા, 
થયા' સુખી રહી ગુર્‌ ધામમાં ગુરૂજને સીસ નમાવના. 
સે! સૈયદ કેરા સાથમાં ગાદીપતી ખીરાજતા, 

કરતા રૂડો ઉપદેસ ત્યાં ગુરૂજને સીસ નમાવતા; 
રાખીનતે મનમાં હેત ને ઉતેજન સવનતે આપતા, 
નિશદીન ભકિત આદરે ગુર્જને સીમ નમાવતા. 





રાહુર્‌ા# 
ધન્ય ધન્ય દોન આજને! ધન્ય ધડી પળવાર, 
એઠા ગાદી ઉપરે ગાદીપતી નિરધાર; 
ધન્ય અરાઢ અઠયાસીતી તારીખ નવમી એક, 
બેઠા ગાદી ઉપર મનમાં ધરીને ટેક. 
ઓગષ્મપીસેના વરસમાં પાંત્રીસનો ચૈતર, 
એઠા કાકા કર્મથી થયો હર્‌ખ ધર્ધર; 
કરે રૂડો કારભાર હેતથી લખમન.ફાકા, 
નથી ખામી લગાર સર્વજનને સુખદાતા. 
કરી ટાંકીનું કામ સુખ સહુજનતતે આપ્યું, 
મૂઝી નળ ઠામઠામ દુઃખ પ્રન્નનું કાપ્યું; 
કથી સુધારો ધણુ સર્વજનના સુખ મા્‌ટે, 
પરદુખ ભ'જન આપ થયા ગુરૂને પ્રતાપે. 
અવીચલ જીવો આપ સાથ સહુ સુખમાં રહેને, 
જીવે ઠામે ઠોમ સવજન જય ઉચરન્ને; 





( ૨૦ » 
છપા અતરલાપીકા, 
કર્બ્ને દરન સવે પીરમાંહી પેસીને, 
રહ્મણુ કરવા કાજ રહલ્રા તે ઠામ ઠરીને; 
મગ્ન થયુ દીલ આજ ઇ/મામ પીરને ભાળી, 
સ્રી રૂડી છે છબી મારે હુ' લઉ ઉતારી. ર 
કાચ તણા ગેળા મહી મધ્યોમધ્ય દીસે ધણા, 
કારીમરી વિસેસ છે સ સાબાસી છે નહો મષ્યા; 





કારેશારીમાં ઠપ્પ અતર લાપીકા? 
લક્ષણુ બત્રીસ. પૂર કાંન્તી* છે ચ%્ર સરીખી, & 
ખરી ખાતરી ફરી સમજુ દીલ ન્નેજે. હરપ્ધી; 
મનમાં ધરી ઉમ'ગ હેતથી દરીન કરને, 
નથી ગજતમાં જેડ સુખથી નજય કાર. 
કારભાર કરે છે મનથી પાળે પીડાતા પ્રાણીને, 
ડારજ કરે છે સર્વેનાં મનમાં ઉમ'મ કે.” 


સ. હે થિ 


સાલીમી વૃત? 
ખહુ ખહુ ખેહું સોભે ધામ મોડુ ગુર્નું 
અતિ અતિ અંતિ ઓપે કામ ગરીગરૉતે; 
કરી કરી કરીઃ રચના સ્વચ્છતા છે અતિશે, 
દુર દુર ૬ર દીશાના સુખ વિશ્રામ લે છે. 
કેરી કરી કરી લીલા ટાંકી ર્‌ડી બનાવી, 





(૨૨૭ 
ન 


કળ સુદર મૂક્યા સર્વને મત ભાવી; 
સુખ સુખ સુખ આપ્યું સર્વ દેશી વીરેશી, 
ધન ધન ધત તમને દીધ કાકા ડરમશી. 





જીલણા છદં. 
દિન પ્રતિપાળ ધમાળ જીવે ઘણું, 
સરસ અમ ઉપરે અમલ રહેન્ને; 
ભુખતે દુ:ખ વિદાશીઉ સર્વનું, 
ગાદી ગુરૂજી તણી અમર. રહેન્ને. 
દેશપર્‌ દેશથી સર્વ ત્યાં આવતા, 
પીર પાસે જઇ સુખ લેતા; . 
 એઅગ ઉલટ ધરી પીત મત આદરી, 
સુખથી વાષુ જયકાર કહેતા. 
ધમ કેરી રડી ત્યાં ધનન “ક્ર કરે, 
ભૂખી જન સર્વકાો જુખ ભાગે; 
_ફંચતે કાચુ રાંધેલ ને રાંધેલું, 
સવૅતું દીલ સખ સાંહી રાખે. 
ક્ષુકલ પક્ષે વળી દીન પડયા તણે, 
સળત ગવી તહાં થાય 'ભેળા; 
શાતેતા ખાધા થા આવી ઉતારતા, 


થર્સમાં થાય અતી રાય મેળા. -: :-. .. 





(૨૨) 


ઇ'દ વિનય ઈ'૬, ક 
સવારી ચડે મન પ્રિતધરી દસરા તણે દીત વિવેકથી મો, 
ગામ પીરાણે સાથ સહુજત પુજન કાજ સૈઅદ મુમ નાદી; 
સાદતુરૈ રણુસીંગ બજે અતી ગાજે અવાજ બ'દુક તણા, 
રંગ ખે રંગી વસ્રધરી બહુ સવાર ધેોડેપર સોભી રલ્ા.. 
વળી માદાને સધરામ ધણેરા ગાજે ધુધર્માળ અવાજ ધણા, 
કાડા કાર્ભારીનો સોય મળ્યો બની સોભા રૂડી તથી ૩'ઇજ મણા; 


ક 
૧ 





રાગ ગજલ? 
ધામ રેડુ ચુરૂજતું તીરખન આવે સહુ નરનારી મળીરે. ટેક. 
ચાલે! તમે સહુ ચુણીજન સજતો દરસન કરને ભોવે ઢળીરે, 
સકલ ધામ મે નીરખી જ્યું ખાગ ગયે મન પ્રીત ધરીરે; 
“તઅજાુઇ કેત૪ી દીસે છે ચુલબાસને ગુલાલ ધણીરૅ ધા, 
તાડપત્ર નાળીએર ધણી છે મોગરે। નાગરવેલ અતીરે. 
બીલી આમ્રસીનાંકળી દીસે દાડમ જમરૂખ કેળ થતીરે ધામ, 
ચ'પો કેવડો લીંખુડીએ ધણી છે સુખડ સીવકુચડી ધરી રે; 
સોપારી પ્રનસ છેજ ખજુરી મજુરી કરે સહુ પ્રીત ધરીરે. ધામ, 
લૉસ અને ચ'બેલી બહુ છે બપૈઆને નર માર મળીરૅ. 
સુ'દીર્યુપ દીસે છે તહાં તો પાણી ભરે નરનાર મળીરે. ધામ, 
સાગરસમ ર્ડુ છે સરોવર તીરબભર્યું છે સ્વચ્છ શહીરે, 
પક્ષી સહું કલ્શિલ કરે છે ખાય હવા સજ્જન તીરે. ધામ. 


કિ જી, 


( ૨૩ » 


દ્ર 
દ્ર ર રાહરેઃ 


હુવા ખાય સજ્જન સહું ન્નવે સાંજ સવાર, 
ગુણુ ગાવે ગુરૂજી તણા પ્રીતે સહું નરનાર; 





સેયટા વિષે છપ્પેઃ, 

નિતિવાન ગુણુવાન સાંભળા સૈદ ગણુને, 
કરે ધમને ખાધ મનમાં ધરીને ભાવે; % 
ગુરના કુળથી થયા રૂડેરા નન્‍્ત્રૂઅલી, 
નિતિ ધમૈ ભરપુર દીસે છે હસન અલી. 
સૅદુમીયાં અશ્કર્‌અલી છે મોટા મોટા, 

કરે ધમનો ખાધ ધણા દીસે છે છોટા; 
નથી પધરાવેલ નામ ક્રોધનું કવિતા માંહે, % 
સુણુજોન સમજુજન ભાવ ધરીને મનમાંહે; 





અનણહુર છદ 

નીતિ ધર્મના ભડાર ગાદી પતી કર્મસી, 
ધીરતાને સ્થીરતા બહુ દયા દીલમાં વસી; 
' ધરી મનમાં ઉમેદ કામ તમે સારં કીધું, 
નળ મૃડયા ઠામ ઠામ પ્રન્નને સુખ દીધુ. 
મનમાં ધરીને હામ કર્યું ઉપકારી કામ, 
 નાત.:ન્‍ળત પાણી પીએ ખરચ્યા બણા દામ; 
સર્વતારા માંહી જેમ ઓપે છે ધણેરો સસી, 


( ૨૪ ) 


સયદ કેરા સાય માંહી સાજે કાકા કરમશી. 





 _જાબખોા ભગાવાએ તણે, 
કશે: આર્ય બધુ મારા પીતથી ગુણુગાઉ બાવાના, 
હજુરમાં મોટા કારભારી ર્ામજીકાકા સાર 
નિશદીન કાકા પાસ રહીને કરેરૂડી કારભાર. સાંભળો. 
પુન્ન કાકા પુરી ત્યાં ઢેલીયામાં ગાપાળ. ર 
મ'ગળ કાકા હરજને જેયા_ જઇ તતકાળં. સાંભળે. 
મોદીખાનામાં ' બીરાજે ભાંણુજીકાકા' સાર રી 
ધીસાકરને ખાંડ દીસે છે હીરા ભગતને હાથ. સાંભળે. 
ખાધ કથા શીંખે છે નશં રહે કારભારી પાસ; . 
માવજી માંડલતે લાલજી પૂરે મનની ' આશા. ' સાંભળે. 
સદ્રાશ્ત હરદમ આપે છે ધરી મનમાં ટક; 
ઘોડાં બળદ દીસે માંહી ધ“ રૂડો છે એક. સાંભળે. 
અશ્વ અતે ગોશાળા માંહી ગયે ધરીને ધીર; 
સધરામ માથા નજરે ક શક્દ કરે ત્યાં ઝીર. સાંભળે. 
જે “ એનહુંર છ. 
કારભણી લખમન કારભાર રૂડો કીધો; 
દ્ેરેજ બજવી પોતે પોતાનો મ્ન્નેદની.: 
પારાણુ, સોલાયુ સાફ ધામ તો' છાના; 
તન. મન ધન ગણી મઢાડી આપદતની.. 


ત્ર ક્‌પે '» 


રો કામ ફીધું ખબ મૂ૪ી નામ લ્લીછું; 
જળ તણું સુખ આપ્યું કસી ઉપકાર્વુ. 
સાધુ રૂપે સાધકારી નામ ખાવાતું વધારી; 
વષન માનીલે પોતે કહેલું આભારવું. 

, મોંછલીતુ' જળ સાથે હેત જેનુ' અહોનિશ; 

' માતાનુ' બાળક સાથે પો[યણીનું ચ%માં. 
કમળનું સૂર્ય સાધે બ્રમરતું પુષ્પ સાથે; 
હંત કાકા તણું દીસે સેવકના સાથમાં. 
ધામ કેરૂ હિત તાડયું સદા મન હિતકારી; 
હિત ધારી આભારી તે હેત રાખ્યું ભાવથી. 
હેત રાખ્યું અહાતિશ ગુણુ કેરી ખુજ જાણી; 
સુખ આપ્યું સજતતેઃ અન્ન જળ પાનથી; 


2 
, પેઢોનામાની હકોક્ત. 


ગુરૂ ઇમામ સાથે આવીને પોતે પીરાષ્ય। ધામે ક્ેકામ ફરરી 
રશ્યા ને કચ્છ કાનમ ત્થા ચરોતર અને દક્ષણુમાં ખુરાતપુર ગુતા 
સતારા મુંબઈ સુરત વગેરેના ક્ષોકો પૂર્ણુ ભાવથી માનીને તેમના 
સેવકો થયા આમને ધર્મ હીંદુ તધા મુસલમાન ખ'તે ધમંતા 
' લોકોની મનની કલ્પના પૂણુ હેતથી ફરે'છે.' પીરાણામાં ખારે માસ 
તેમતા ધર્મના 'માણુસો 'આજાજ કરે છે.. દર પડવેના .સેળા ખુબ 
“તેવા લાયક .ભરાય છે. પોતે (પોતાની પીરાઈ જણાવી એટલુંજ 
ની પણુ  વૈમના પછી 'તેમનતે- માર દીફરા થયા તે દરેકે ડયાં 


(૨૬) ર 


ડયાં જગ્યાગા ખાંધી તે નીચે પમાણે છે તે સર્વ સજ્કે'ને સાં- 
ભળે!. કવિતામાં બરાબર હકીકત નહી લખતાં વણુંનરપે લખી 
છે તે પ્રીત ધરી સાંભળો. 

૧, ગુરૂ ઇમામસા બાવાની પછી તેમના વઠીલ પુત્ર નુર્‌- 
અલી મહુમદસા ખાવા થયા તે ધણ્‌ાજ પરાક્રમી હતા. * તે પોતે 
પોતાની પાસે રહી ભકિત કરીને દીવસ ગુન્નરતા ને મ મુ- 
કામમાં પશ્રીમ દીશામાં પોતાના પીતા પાસે રછેલા છે. 


૨. ગુરૂજતા ખીજ દીકરા બાકર્શા બાવા થયા તે પોતે 
અમદાવાદના સાર'ગપૂર દર્વા?ન બહાર્‌ મુકામ બાંધીને તે રહેલા 
છે તેમની માનતા ખહારકાટના તથા અમદાવાદના ધણા લેકે માં 
ચાલે છે તે તે બાવા તેમની મતકામના સીદ્ધ ડરે [છે. 

૩. ખાલકશા બાવા તે ગુર્‌ ઇમામશ્ઞા બાવાના ત્રી દી- 
કરા થયા તેમણે પણુ પાટણુમાં જઇ ધામ ખાંધી રહેલા છે ને 
તેમતી માતતાઓ માટ્યુ પાલણુપૂર્‌ ડીસા વગેરે મુલકમાં ધ- 
ણી યાશ છે. 

૪. ખાલેસા થયા તેમતે રેન્ને ધણે। જ લાયક છે તે 
રાજે ખ'ભાયત છે તેમની માનતા ત્યાં ધણી ચાલે છે એ રીતે 
ગુર્‌ ઇમામસા બાવાજીના ચાર્‌ દીકરા થયા તે તેમણે સવે પર- 
_રેશ રહી પોતાતી પીરાઇ બરાબર જણાવી સેવક્રોનાં સારી રીતે 
કામ કયો કે સેવકામાં તેમના ગ્રુષુતુ' સારી રીતે ગાન ફરે છે. 
 ., એટલું« નહી પણુ બાવાજીતી પેઢી પછી”: કયા કયા .થયા 
વૈડયાં કયાં જઇ રહા તે સાંભળો, ગુરૂ ઇમાંમણાં બાવાના 


( ર૭.) 


વડીલ પુન તુરઅલી મહ'મદશા ખાવા થયા. તેમના પુત્ર સૈયદખાં 
બાવા તે પરુ ધણુ। પરાક્રમી થઇ ગયા, તેમતા પુત્ર સોલેખાન 
ખાવા થયા. તેમના દીકરા હાસમસ્ત બાવા -થયા ને તેમનૂ! દી- 
કેરા બડા મહ'મદશા ખાવા થયા તે ધણા પરાક્રમી, થઇ ગયા તે- 
મણે દક્ષિણુમાં જ ખુરાતપુરમાં રોજે ખાંધી રહેલા છે ત્યાં તે- 
મતી માનતો આખા દક્ષિણુમાં ચાશે છે, ખાનદેશ વગેરે ઠેકાણે 
ધણી ચાલે છે, તેમની ગાદી ખુરાતપૂર્માં છે તે ગાદી ઉપર્‌ સૈય- 
દખાતી સેયદ રહેલા છે. તે બડ મહુ'મદસા ખાવાના દીકર! 
સાજી બાવા થયા તેમને! રજ પીર્‌ાણામાં છે. ત્યાર પછી તેમન! 
ચીરનજછવી બાળામહમદસા થયા તે પોતે પોતાની નાતી વયમાં 
ધણુ તાતકોલીક થયા, તે આશર વર્ષ તેર્તી ઉમરે ગુજયા તે- 
યીજ બાળા મહ'મદસા નામ ધર્‌ાવેલ છે તે બાળા મહ'મદસાતે। 
શેજે પીરા'મામાં છે તેમતે માતવાવાળા પીરાણાતાજ પાંચીઆ 
તથા સાતીઆ છે તે રોન્નમાં ધણાજ આર્સજડીત્ર છે. તેમને! 
ધર્મ પાટણુવાડામાં તથા ડીસા વગેરેમાં ચાલે છે. કાનમ -ચરે- 
તરમાં પણુ ધણા! શેખ, પટેલીઆઓમાં એમતે। ધર્મ તાત્કાલીક 
ચાલે છે. આ રીતે તે ગુરૂ ઇમામશા બાવાની એલાદમાં પણુ 
ધણુ નુર્વાળા થયા તેમની ધોડી ધણી ખીતા વર્ણુતરૂપો આપી 
છે તે સજ્જતા ધયાન દઇ વાંચો, 


(૨૮ ») 
રાહરેો 


ધત ધન પીર ઇમામસા ધન પીરાણા ધામ; 
પૂર્ણું ભાવ મનમાં ધરી કરે સકળનાં ફામ. 
સવત એઓગણીસના બાવન કાર્તીક માસ; 
ધન ધન રડી અણમી વાર રૂડે સે।મવાર, 
હાખ્ઝું ગીર્મયા ગામમાં મનમાં ધરીને હામ; 
ચીર્નજીવા નનેસી તણો ગણુપત છે મુજ નામ. 


સ'પણે, 


ઉજ "* 


પ 






જાહેર ખબર, 





કાનાાડાતલાાસરતૂકણઇ ને લૂબકન્વગકબાળાાભરે 


સર્વ સન્જનતોને ખળર આપવામાં આવે છે કે આ 


ખ 
ર પુસ્તક (ગુરૂ ઈમામસા બાવાતું) વર્ણુન અતી રમુજી ને 
છુ 
મ 


397 1 
| 1 
1 ન 
7 
શિ 
પપ? 
કૃ , 
થર 
શિ. 
ઝા 
₹.ડ' 
#, 
હ. 
ર 
ફે મિ 
ર 
ફ્ી 
"3 
દ્ર 
'* 
મૈ, . 
જ ર. 
અ 


આજ દીન સુધી કદી નહીં ચયેલું તેતો ધોડોધણ્‌! હૈવાલ 
બતાવી પ્રસીહ્ધ કરેલો છે તે જેતે રાખવાની ખુશા હશે 
તેમને નીચે સહી કરતાર પાસેથી રોકડી ૪ીમતે મળશે. 
દેશ્ાવર્‌ વાળા ગ્રાહકોને કાગળથી ખબર્‌ મોકલેથી મેફલ- 
વામાં આવશે. 






સહી, કાર્શારી ઠાકા લક્ષમણ. 
તાઃ ગણપતરામ અભેરામ ભટ: 


સુકામ# પીર્‌ાણુ। તા, ગીર્મધા, 


0 
/ 
પ 
રષ 
િ 
ષ 
હે 


